

MYFYRDOD 

. AE . 

Y CLOC YN TAHO. 



Pan ocddwn i'n myíyrio,. 

A’r Clòc ýil taró ujq, 

Mcddyliais rnai addöli 
I n Duw a fT(íý|ai dyn, 

Ac. hefyd ei ẃaS’náet.hu 
A’hgalon oll yil ll’on, 

’í'rajiarò ddyd(iiau’i fydÿd' 

Ëf ar y d^ìaear hon. 

Pan glywÊÌö i fy awr-lais 
Yn taro dau’r prydnawU, 

Fe redodd fy myfyr.aod 
At ddau gyfammod llawn, 

A‘u cynwys yn. y Bei’bl, 

Gwir Degtament yẁ. 

A wnaed gan ysprydolìae.fh è 
Y gwir a’r bywiolj Dduw. a 
P an glyw ais Ctloc{ ( yn taro 
Tri wrt.h fy’nd yn mla’n, 

Meddyliais am dri pherson, 

Tad, Mab, ae Yspryd Glan, 

A rhai’n yn un Jehofa jÙJant 
I’r tragwyddoldò,b„draw. 

Ac feîly byth i bara 

I’r tragwyddoldeb d'raẃ. b' 

Pan gîÿ'Wáis i yr awr-lais 
Yn taro bedairgwaith, 

Daeth pédwWr Efangylwr 
I’m meddwl arfý nhaith, 

u 2> Tim-. iii. 16. b 1 Ioän, v. 7. 


2 


À’r newydd am dragaredd 
Yn yr Efengyl gu, 

A maddau’r holl anwiredd 
I mi bechadur du. 

Wrth i mi glust-ymwrando, 

A’r Cloc yn taro pump, 

Meddyliais am bum morwyn, 

Heh oleu yn eu lamp, 

A’r priod fab yn dyfod, 

A’r rhai oedd barod bwys 
A aethant i’r briodas, 

A chauwyd yno’r drws. c 

Pan oe^d y Cloc yn taro 
Fel hyn y chwechfed waith, 

Iiwy’n cofìo greadigaeth 

Y nef a’r ddaear faith— 

Y môr a’r oll sydd ynddo, 

A phob ereadur by w, 

Yn ysbaid y chwe’ diwrnod, 

A wnaeth yr Arglwydd Dduw. d 
Wel dyma fyfr eto, 

A’r Cloc yn taro saith, 

Y seithfed dydd gorphwysodd 
Creawdwr daear faith,— 

A dylem minau gadw 
Sabbath, yn sanctaidd yw, 

Mewn meddwl, gair a gweithred, 

Yn ol gorchymyn Duw. e 

Wrth i mi dyfal wrando, 

A rhifo wyth yn siwr, 

Meddyliais am wyth enaid 
Achubwyd rhag y dwr; 

Math. xxv. 2 d Ecs. xx. 11. e Ecs. xx. 10. 


3 


Pan ddaeth y diluw creulon 
Ar anwir ddynion byd, 

A’u boddi yn yr eigion, 

Yn gyfan oll i gyd. / 

Daeth i fy meddwyl eyflym, 

A’r Cloc yn taro naw, 

Mai’r nawfed awr bu lesu 
Ar ben Calfaria draw, 

Yn dweyd y gair “ Gorphenwyd,” 
Atebwyd yno’n llawn, 

A’r Tad yn gwaeddi “ Gollwng 
E’n rhydd, mi gefais iawn.” g 

’Rwy’n meddwl wrth ymwrando 
A’r Cloc yn taro deg, 

Fod genyf ddeg gorchymyn 
I'w cadw yn ddi freg 
A roed ar fynydd Sinai. 

Gan y Jehofa mawr, 

Yn rheol bywyd i mi, 

Tra byddwyf ar y llawr. h 

Yr amser sydd yn passio, 

Mae’n taro un-ar-ddeg, 

A mi heb fod yn gweithio 
Un awr o’r rhai’n yn deg; 

Mae’n rhyfedd fod gwahoddiad 
I’r fath bechadwr mawr, 

I ddod i’r winllan eto 

A’m haul bron myn’d i lawr i 

Mae Arglwydd mawr y winllan 
Yn galw arnoch dewch, 

Beth bynag a f’o cyfìawn 
0 gyflog, chwi a’i cewch, 

/Gen. Tii. 31. g Mat. xxyii. h Ecs. xx. i Mat xx- 


Er bod eich penau’n llwydion, 
A’cb cefnau’n crymu i lawr, 

Mae galwad arnocb eto, 

0 deweh i weithio ’ùawr. 

Pan glywai’i daro ddeuddeg, 
’Rhwy’n redeg- yn íy rlda’n-, 

At ddeuddeg ífynon Elim, 

A’u dyfroed glowy glan, 

A’r ddeuddeg Apostolion, 

Oedd yma ar y llawr 
A'r mor a’r déuddeg ychain 
Oed'd yn y-deml fawr, Jt 

Mae eto bren y bywyd, 

A’i ífrwyth o ddeuddeg ryw, 

A deuddeg llwythau Israel, • 

A d'daeth drwy’r nior yn fyw ; 
Ac i yspio Oamian, . 

Anfonwyd deuddeg gwr, 

Ar deuddeg golofn godwyd 
Yn yr Iorddoneá ddwr l 

Yn ddeuddeg aeth yn harod, 
A darfod wnaeth y dydd, 

A’m coríi sy’n myn’d i oí'phwys 
Yn awr i’r gwely pridd, 

A’m henáid yn ehedeg, 

I fyd yspryodion byw, 

'Lle byddaf yn, dragwyddoi 
Yn ngwydd fy Arglwydd Dduw 


